| CorrapbD WBIAETH st 


A.M 
i JOHN DAVIES, 
ï | o GRAI; | 
a BWYDD FRECHEINIOG. 


“ YR HWN, “ 
CYN DŶ CHWELYD O'I DAFPH, o 


wŵ FU FARW YN YR —— YN MG6S.Z 


Gerrighowell; ; 








W hwo 14eg. 1828. Yn 62 o'i Oed. 


; | ;/ Aca 'Gladdwyd wrth Gapel Crai. 


flwcddiodd y Brawd Watkin Edward; a EF 
“Phregethodd y Parch, Evan Harrig, am 
e' 'achlysur, oddiar Heb. 19. 1, ' 








“Gan WILLIAM 'WIBLIAMS, TALGARTH. 





í offuiwrïaeth y cyfiawn eydd fendigedig. S0 
a «eh was "da a dddo CaisT. , 
T cr et 
| BRGRAFFNYD, AN E.HUGHESS ', 0 
1829, 














PE 








MARWNAD, $cs,. 
; o id a 


Ŵ w* ŵ 
€ * a dd “wr 


| 'T' RWM yw'r galar, trist yw'r newydd, 
—_ Sydd yn framwy yma;thraw ; 
Dros y bryniau ar byd pantau, 
Am weithredoedd brenin, braw; 
Celli Brodyr a Chyfeillion, 
Colli Tadau, colli Gwŷr, 
A. fu'n gwiliawmegis Habace—, 
. yN .ffyddlon, effro, ary môr, 
|.2.. Côl yw genyf am Rees Davies*, 
—. Euwop, dduwiol, yn ddible,. . ,: *. 
William Harrist anwyl, tyner, 
Flaenodd fry i'r sanctaidd.len. 
Jenkin Margan $ Ystradfellte, ^ 
:Hedodd hefyd attynt hwy; .., 
Sy'n cyd-ganu'r anthem hyfryd, 
Sef haeddianau marwol glwy. 


ŵ 


Aw 





* O blwyf Talgarth, ŷr hwna ymadawodd a'r 
byd Ion. 97, 1823. yt. y. 73.0'i oed," vedi bod ŷn 
Pregethwr Efengyl 53 o. flynyddau yn mhlith y 
Trefnyddion Calfinaidd,” ac a* sladdwydd* wrth 
Addoldg Talgarth. on ud 

Y O Drefecca, yr: hŵn a, fu yn Pregelniy? 
efengyl yn mhlith y brodyr uchod, dros 28 ofyn 
yddoedd, a ymadawodd u'r. byd Hydief-j, 1826. 
yn 47 o'i oed, ac a gladdwyd wyth ochor y.brawd 
uchod, Ue maent yn gorphwys oddiwrth eu llafur, 

$. Yr hwna ymadawodd a'r byd. Iôênawr 16, 
1826, yny 56 o'i oed, wedi bod,yn Pregethu yr 
efengyl lawer o flynyddau ; ac d glacdwyd wrth 
Eglwys y pluyf,lleanae'yn gorplwys$, ^> 

“ “sc 





a 


hb 


eny fA cn 


AR â a 
ches bI GOUID a En i 


TT 


y 


î 


z ye 







































& Daetl y newydd o'r dieithraf Ax 
. Atíaf, am waìth angau dŵ, 
'N eludaw yr ysgubau adref, 
| Hebi'm feddwl, ar-bob tu ì 


” ddoen: thai heddyw, PO $ 
, ^R wythnos hyn, a'r wythnos draw, 
 Oaminifodyn barod, 2 
mw . Erbyn gwys, o'r farn a ddaw 


4 Am JonN DAvrzs daeth y newydd, 
Ei-fod wedi cael y Dn O^ 

O'r daeavdŷ, a'r €archardŷ, to, 

Tmeŵn i'r baradwysl&ni 
| Aml bwef yn gweddio, 

; N effro ac yn fywiog', c tho 

i 'w. Dad nefoì attal cystudd; 

Rhag bod iddo yw faith i iawn, a 


6A dieithrach i'm na hynny, ^^ 
«D'Oedd am Jvans anwyl eu, 
Ei fod wedi 'hedeg y maith, 

O'r ddaê*r hon i'r s etdedd” fêy. 
-” _ Pa'm Angylion a Seraphiaid, 

Mm "Na basech yn rhoi arhnâid i 'n, 
Wc Eich bod yn myn'd a'n tadau adfef 
1 | Gaersalem Sion fryn. 

J 8 Os'o' 'ch blaen i huno'r aethant, 
A — Na rwgnechwch ddim am hyn,. 

B'reuach darfu iddynt godi, 
' Mwy deithiasant yn y glyn ; 

Cedi, gweithio, a; Hafurio, ) 
'N-etîro ac yn fywiog iawn, 

Yn y winllan, dros eu Harglwydd, 
^O foreu-ddydd hyd-brydnhâwn, 

2 Deffrowch, codwch, hefyd gweitlliwch 

o Pel diŵrnôd aŷ ymas;/ 

N a ddiglonŵch, ymwrolwch, 

“ Gyd â:gweinidog eth: gs; ” 







Mai 


aí 










3, 





— 


Fi 








A . Pan dêl amser, Han; «êl fymtmot, i s 


“go: 
| A Threcastell fawr yn Llywel, 


Mu 
: .*Nillodd yntau ddwy'n ychwaneg, 


.A choleddwyr, a meithriawyr, 


Eich cadwynan ânt yn rhydd, 
Cewch gydr foli fyth heb dewi, 
Gyd â hwy y'ngolawr: dydd. 
Os rhaid tewi, heb ymholi, 
Pa'm fel hyn, ueu pa'm fel draw, 
Caniatewch, na wrthddadleuwch, 
^Eni ddweud-Am waith eí. law ; 


.. Cododd. weithwyr i'w ei. winllan, 


'Hŷ calonnog tyner mwyn, 


Y mammogion, a'r bach ŵyn. 


Bugeil ffymdlon gwiliâdwrus, 
Oedd JoHu Davr1es yn y'byd ; 
Bugail effro; da, profiadol, 
"Duwiol; tadol, oedd“o hyd ; 
Nid am enw, parch; nac-elw, 
Nac anrhydedd, mwy na chlod, 
Ond ŷ gariad, ata'u piodd, 
.Ac a'u carodd cyn:eu bod, 


Eglwys Cyni, Defynnog” hefyd, 
Pentre'r Felin gyd â hyn, 


ya 


Z cl ; 


ce 


a 


Dowch i gyd alaru'n llyn. 


: Bumewn De,a Gogledd hefyd, . 


. Gyd â'i, frodyr ar y ma 's, 
Yn cyhoeddi'r go'dd y werin, 
Anchw. iliadwy olud gras. 
Gwnaeth ci Arglwydd ei anrhegu 
A: dwy dalent oll yn llawn, 


ì 
'“Attynt yma'yn hael:iawn ; | 
í 


.. Nid.da doniol, ond da duwiol, 


: A da ffyddlon . .sydd ar lawr, 
Gan y bendigedig. Iesu, ; | 
.O fewn corph y memrwn: mawr. i 





a >> o 


LE Ind NN 


FYR CY 


4 


.13 


'ê a 


'Niâ hynwdledd mawr Sosthenes, 
Na. dysgeidiaeth P/ato'r bron, 
Ond rhyw fllam-'o dâr ennynwyd, 
. Oedd yn llechu dan. ei fron ; 
Hwn oedd gwraidd ffyddlondeb IoAN, 
Tra bu yma yn ybyd, 


_ Gyd â gwaith eì Arglwydd grasol, 


"“Rhwn: yn gwbi aeth a'i fryd, 


'Ffyddlon dad, a ffyddlon briod, 


. Ffyddlon gyfaill, ffyddlon frawd, 
A ffyddlondeb maith diflino, 
7 Yma'n hollol-ynddo gawd ; 


| Ac mi giyvwa'i y,gorchymyn,. 


M4 


15, 


46 


Yn cyhoeddi'n groch: i-ma's, 


.Am ffyddlondeb di-ymattal, ” 


-Nes ymdagu ag angau glâs, 


. Nid am eu ffyddlondeb eilwaith, 


Y coronir neb rhyw un,” - 
(Ac nid eh ffyddlondeb hefyd,)- 
'N ymddaugosîad Mab y dyn ; 
Haeddiant Crist a'i aberth gwaedlyd, 
_ A'i gyfiawnder perffaith ef, io 
Sy'n rhoi hawl-a meddiant.hefyd,, 
I drigfanau pur y nef, 
O ras.y cofiwyd am JonN Daviea, 
Draw yn uhrag'wyddoldeb pell, 
O ras y: galwyd ef mewn amser; 
Lrwymy cyfammod gwell ; 


| A gwnaed belìach bawb ddistew$., O? 


Âm wendidau maes y gwad, 
Y mae heddyw wedi cyraedd . 
Perífaith, hollol, wir iachad? 
Chwech o ddogau, dwy 'n ychŵaneg, 
Gwir oed IoAx ydoedd hyn ; 
Tri o ddegau saith wrth hynny, 
Bu E'i teithiaw yn'y glyn 








» 6 


O'r rhai hyn bu «n>ar-bymthêg,” 
_ Yn gyhoeddus gyd ô'r gwaith; 
Ond mae heddyw wedi gorplien, 
'R ochor draw ar ben ei daith, 
Sefyll wnaeth y tro diweddaf, 
Sul yr ail, o /fwsf oedd hwn, 
Draw ym Mhilpit, tre Crickhw'el, 
Man lle daeth i ben eì rwn; Î 
A chyn Sabboth pen yr wythnos, | 
” . Mado wnaeth â'r babell hon, | 
| ' At y teulu sy'n derchafu, 
a Crist eu Harglwydd bawb o'r bron, 
18 Yn y Flwyddyn oed ein Harglwydd, 
Deunaio cant a phedwar saith,. 
Awst y nawfed pwmp 'n chwaneg, 
Y cyrliaeddodd ben ei daith ; 
Yr oedd gefal maith rhagluniaeth, 
| _ ?M dano'n gyson yny byd, 
Nes ei daro gan yr angeu, 
. Sef yw hyny'r Parlys mud, 
49 Âr foreu-ddydd darfu'm Tesu, 
Anfon eì gerbydau lawr, “ o | 
I ddwyn IoAx DAFYDD adre, ^c | 
At y llu aneirif mawr ; ] | 








a Me 
ton wr 
$ 


Mx 


Sydd. yn nofio mewn dyfnderoedd) 
.. Rhyfeddodau mawr y.gwa'd, 
U 'Goruchafiaeth pen Calfaria, 
U o Rhîn yr Iachawdwriaeth râd, 
80 Bendith Jacob a ddisgyno, N 
_ «Lawr ar deulu'r Held o'r bron, 
Mr. Herbert &'i blant hefyd, 
'Tra b'ontar y ddâear hon ; 
Ŵ Tyner, tadol, tirion, grasol; . or 
d *”. FuontiJoHu DAViE8 ŵr, 
. Nes.yn gwbl iado daro, .' 
| “Ar ymylau oer y dŵ'n, 


*z 


ego in _ 


WN At 


cyntaf Yy dnd ynn fat yt git NR a 












pH 


22 


23 





7 $ 


Fe ddaeth dydd ei Gldaedigueth,' 
Obry-ymyddaeanrddŵâìy - 

Ac eramser*, gwres a phellder Y, 
Mawr odiaethol.oedd y llu! 

'Roedd cyfeillion 'Tre' CricEb wel, 
Aberhonddu oll yn llyn, | 

Ardalwyr, Crai, Defynog gewri 
Llawer eraill gyd â hyn d^ 


Wrth Gapel Crai y rhoddwydd IOAN, 
Iawri orwedd yn y bedd, 
Nes udgenn o'r Arch-angel, 
A wahodd. i'r drag'wy ddol w ledd, 
Mwy ni's clywii ei Jais yn galw, 
Ar-êin hol iddo'd i ma's, i $ 
O Sodoma boethlyd, danllydd, 
'T ymwneud a golud gras. 


Gorphen gweithio, gorphon, teîthio,” 
'*Fe orphenodd bechu'n' am, 
Diangc wnaeth: o'r gwae a'r gofid, 
Maes o sŵn y mwg a'r tan; 


'Heddŷw A. mae yn dyrchafu, 


24 


Angau'm Ieeu âr y bryn, , 
AX dw'r a” 'T gwaed a redodd allan, 
I olchi'r Ethiop dâ;yn wyn. ^^. 


Uu yw'r gân, ac un yw'r anthem, 

Un yw' 'r gwrthrych, un yw'r-gwaith, 
Un yw'r drigfa, hardd breswylfa, 

Fry yn yr uchelder maith ; 
Iddo Ef yw'r iaith sydd yno, 

Gan y dyrfa bawb o'r bron, 


* Cynhauaf, “^t Pum midi ar ugain. 

î Sef rhai o'r Bwlch, Llangors, Talgarth, 
Pencelli, 4berbrân, Trallwm, Pentre'rfelin, 
& Threcastell, 





Î 
| 
Î 


——— 





87 


8. 


dddo EF miedd'n henaid nioniŵ' * 
“Tra b'om ar y ddaear hon. , 


Chwithau Hannuh eì wraig dirion. 
Cym'rwch air ar hyn o bryd, 

Yniddiriedwch yn yr Arglwydd, 
Barnwr. gweddwon yw o hyd ; 

Tad ymddifaid yw ei enw,: 

_ Atto'n gyson ewch a'ch 'eri. 

Ceweh attebiad a groesawiad; 

* Er mwyn Crist ein. Harglwydd ni, 


Chwithau Blant a'i holl: berthnasau 
. Ymofynwch am Dduw^n dad. 
Golud achyfiawnder Iesu, 
A. bendithion mawr-y y i 
Aml weddi, dagrau, taerniy 
A fu ganddo 'íìaen y Nef,” 
Am ichwiei blant NAF 
"Gael eî wir adnabod Ef, . 


Ac, wrth dewi a.rhoì fynu, tî 


* 


MO 


| D'munwn hêfyd am i'r Saith, Dit ï 4b 


I addurno. gwgbwyr etto, 
Effro, gwrol, gyd a'r gwaith ; 

Sêr gwreichionllyd, tanbaid, disglair, 
Fo'n melldenu yn ynen, 

Y w gwir weddi y caniedydd 
UR PRF _ UN Me 


Ga 








